TOMO 40 BILANG 4 


EDITORYAL 


BASAHIN AT TALAKAYIN 


Opisyal na 
Pahayagan ng 
Rebolusyonaryong 
Mamamayan ng 
Timog Katagalugan 


ABRIL 2020 


Magkasabay na labanan ang COVID-19 at de facto Martial 


Law ni Duterte 


agad na ang mamamayang Pilipino sa pasismo ng rehimeng Duterte sa harap ng kainutilan nitong 

lutasin ang krisis na dulot ng COVID-19. Ang militaristang lockdown ng rehimen ay nagpalala sa 
kalagayan ng malaon nang naghihirap na mamamayan. Sa harap nito, nais pang gamitin ni Duterte ang 
patuloy na paglaganap ng COVID-19 upang ipataw ang Martial Law at makapaghari bilang diktador. 
Ang pagkagahaman ni Duterte sa kapangyarihan ang magtutulak sa nalalapit niyang pagbagsak. 


Malinaw na sinasangkalan ni 
Duterte ang pandemik na Covid-19 
upang itatag ang paghaharing 
militar sa bansa. Sa bumubuo 
pa lamang ng IATF, itinalaga ni 
Duterte si Gen. Delfin Lorenzana 
bilang chairman, Gen. Eduardo 
Ako bilang vice chairman at Gen. 
Carlito Galvez, Jr. bilang chief 
implementor. Ang mga ito ay 
pawang mga upisyal at retiradong 
militar” 8na may mahabang 
kasaysayan ng madugo at 
karumaldumal na krimen sa bayan. 
Dahil dito, pangitang-pangita ang 


resulta ng militaristang lockdown 
-. malawakang kagutuman at 
paglala ng mga kaso ng paglabag 
sa karapatang tao sa bansa. 


Ito ang dahilan kung bakit 
nabigo ang rehimeng US-Duterte 
na pigilan at sansalain ang pagkalat 
ng COVID-19. Lumagpas na sa 7,000 
mamamayan ang nahawahan ng 
sakit na ito at aabot sa 500 na ang 
namatay sa kabila ng ipinataw na 
enhanced community quarantine 
sa Luzon. Laganap ang kagutuman 
dahil pinaralisa ng lockdown ang 


73/6 ng manupaktura sa bansa. 
Nagresulta pa ito sa 23.7 milyong 
mamamayang nawalan ng trabaho, 
pinakamaraming naitala sa 
kasaysayan ng Pilipinas. Sa Timog 
Katagalugan, tinatayang 350,000 
hanggang 400,000 ang bilang ng 
mga manggagawa sa pabrika na 
nawalan ng hanapbuhay. 


Wala ring saysay ang 
ipinagkaloob ng rubber stamp na 
Kongreso na emergency powers 
kay Duterte. Matapos magyabang 
na marami umanong pera ang 


Ca 


pi Aa 


ITIGIL 


s ANG 
[ LOCKDOWN! 


KAKATAS 


Marso 2020 
TOMO 40 BILANG 4 


Magkasabay na labanan ang 
COVID-19 at de facto Martial Law ni 
Duterte 


Si Ka Lucia at ang pakikibaka sa 
Kaliwa Dam 


Pag-alaala sa kadakilaan ni 
Kasamang Ermin Bellen 


Tugon ni PAG: Programa ng 
rebolusyonaryong kilusan sa kalusugan 


Pagdiriwang sa ika-47 anibersaryo 
ng NDFP sa TK 


Miserableng sistema at 
kalagayang pangkalusugan ng Pilipinas 


Vietnam,umani ng papuri sa 
mahusay na pagharap sa Covid-19 


Balita mula sa RIzal at Batangas 


Paglabag sa karapatang tao 
sa TK, talamak sa panahon ng lockdown 


Balikan ang ginintuang kasaysayan 
ng rebolusyon sa TK sa Dagitab 2018 


Mga tula para sa mga 
manggagawang medikal 


Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan 
ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog 
Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo- 
Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido 
Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong 
Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan. 


Inaanyayahan ng pamatnugutan ang mga 
mambabasa na mag-ambag sa pagpapahusay 
Magpadala. ng 
mga komentaryo at mungkahi, balita at 


ng ating 5BB8pahayagan. 
rebolusyonaryong karanasan ma maaaring 


ilathala sa ating pahayagan. Ito ay tumatanggap 
ng mga liham sa: 


(Ka) st.kalatas@gmail.com 
@ balikwastk.wordpress.com 


2 KALATAS 


administrasyon, aabot lamang sa 24) ng mga benepisyaryo ang 
nabigyan ng subsidyo sa panahon ng lockdown. Ang pinakamaraming 
inabot lamang ng subsidyo ay ang 3.7 milyong benepisyaryo sa 
unang linggo ng Abril. Sa Timog Katagalugan, kakarampot ang 
P5,000 subsidyo kada buwan sa mamamayan. May mga kaso pang 
binabawasan ito sa katwirang may hiwalay pang matatanggap 
ang mamamayan sa 4Ps. Samantala, nakaamba pang mahinto 
ang pagbibigay ng subsidyo dahil pinalalabas ni Duterte na wala 
nang pondo para rito. Katwiran pa ng rehimen na kakailanganin 
ang matitirang pondo para sa iba pang proyekto tulad ng Build, 
Build, Build matapos ang krisis ng COVID-19. Nakaasa na lamang 
ang rehimen sa ayudang ibinibigay ng pribadong sektor at utang 
panlabas upang tuluyang talikuran ang tungkulin nito sa bayan. 


Nakapanlulumo ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga 
manggagawang pangkalusugan na namamatay sa bansa dahil 
sa kakulangan sa mga personal protective equipment. Kulang 
ang pondo para sa mga pasilidad at mga kagamitan para ilunsad 
ang mass screening at testing sa mamamayan. Nagpakulo pa si 
Duterte na bigyang pabuya ang makakatuklas ng gamot sa sakit 
na COVID-19 para patuloy na pagtakpan ang pagkabangkarote ng 
kanyang administrasyon imbes na dagdagan ng pondo ang sektor 
ng kalusugan at maglaan ng pondo para sa pananaliksik at pagtuklas 
ng bakuna at gamot sa Covid-19. 


Samantala, nagiging balisa na rin ang hanay ng petiburgesyang 
lungsod dahil nasasaid na ang kanilang impok. Nalulugi rin ang 
maliliit na negosyante dahil sa pagsara ng kanilang mga negosyo. 


Sa harap ng mga kainutilang ito, walang ibang ginagawa ang 
rehimen kundi pagtakpan ang kanyang mga kapalpakan gamit 
ang mga pekeng balita at bantaan ang netizens sa paglalabas ng 
kanilang karaingan sa social media. Mistulang lantad na Martial 
Law ang kanyang katugunan sa panawagan ng mamamayan para 
sa tunay na serbisyong pangkalusugan at ayuda sa panahon ng 
lockdown. 


Samantala, libu-libo ang inarestong mamamayan dahil sa 
paglabag sa mga patakaran ng lockdown. Kaliwa't kanan ang mga 
checkpoint at nakakalat ang mga pulis at militar upang ipatupad 
ang mga patakaran ng marahas na lockdown. Sa ibang bahagi ng 
Timog Katagalugan, pinalitan na ng AFP-PNP ang mga tanod sa mga 
barangay upang “tiyakin ang kaayusan sa panahon ng lockdown"”. 


Habang patuloy na lumalaganap ang sakit na COVID-19, 
pinahaba pa ni Duterte ang lockdown hanggang Abril 30 at muling 
palalawigin hanggang Mayo 15 sa mga rehiyon at probinsyang 
itinuring na high risk sa pagkalat ng COVID-19 tulad ng NCR, Region 
Il, Region IV-A at isla ng Mindoro. Kaduda-duda ang pagsama sa 
isla ng Mindoro sa listahan ng may high risk gayong sampu lamang 
ang naitalang kaso dito sa mahigit 1 milyong populasyon nito. 


Malinaw na “kontra-insurhensya” ang intensyon na isama ang 
mga probinsya ng Region IV-A at ng isla ng Mindoro sa kategoryang 
high risk sa kabila na mababa ang insidente ng impeksyon ng 
Covid-19. Bahagi ito ng pakana ni Duterte na pagpataw ng Martial 
Law gamit ang palusot na COVID-19 upang tabingan ang deployment 
ng mga pwersa ng AFP-PNP laban sa rebolusyonaryong kilusan. 


Wala sa prayoridad ng gubyernong Duterte ang unahin 
ang interes ng sambayanan at iligtas ang bayan sa COVID-19. 
Ni hindi nito magawang palawigin ang sariling tigil-putukan 
sa CPP-NPA-NDFP bilang tugon sa panawagan ng UN general 


ABRIL 2020 


secretary para sa pandaigdigang 
tigil-putukan at 8 makipagkaisa 
para labanan at sansalain ang 
sakit na COVID-19. Wala rin 
itong balak na muling balikan 
ang usapang pangkapayapaan 
sa panahon ng humanitarian 
crisis5s. Ang pagpapalawig ng 
rebolusyonaryong.”7:3Bkilusan ng 
sariling tigil-putukan ay ginamit 
pa ng AFP-PNP bilang pagkakataon 
para patuloy na manghimasok sa 
mga larangang gerilyang saklaw ng 
NPA at salakayin ang mga yunit ng 
NPA na naglulunsad na kampanya 
laban sa Covid-19. 


Taliwas dito, dalisay ang hangarin 
ng rebolusyonaryong kilusan na 
puksain ang krisis pangkalusugang 
dulot ng COVID-19. Sa kabila ng 
mga banta at atake ng FMO-RCSPO 
ng AFP-PNP sa mga larangang 
gerilya, mahigpit na tumatalima 
ang mga yunit ng NPA ssa ttigil- 
putukan at patuloy na nagtitimpi 
habang nagbibigay ng serbisyong 
pangkalusugan sa mamamayang 
saklaw ng demokratikong 
gubyernong bayan. Katuwang din 
ng mga komite sa kalusugan ng 
mga samahang masa at organo 
ng s kapanyarihang pampulitika 
ang mga Pulang mandirigma 
sa paglulunsad ng kampanyang 
edukasyon, pangkalusugan at 
sanitasyon upang pigilan ang 


paglaganap ng COVID-19 sa 


kanayunan. 


Sa kalunsuran, patuloy na 
nilalantad ng mga organisasyong 
kaalyado ng NDFP ang kapalpakan 
ng rehimeng US-Duterte habang 
may mga pagsisikap na igiit ang 
karapatan ng mamamayan sa gitna 
ng militaristang lockdown. Patuloy 
nilang pinalalakas ang kanilang 
malapad na hanay para labanan 
ang de facto Martial Law sa bansa. 
Ang malawak na pwersang ito ang 
tunay na sandata para mapuksa 
ang COVID-19 at wakasan ang 
pasistang paghahari ni Duterte. 


Higit na nagiging paborable 
para sa patuloy na pagsulong ng 
mga kilusan para sa pambansang 
pagpapalaya ang kabulukan at 
kabiguan ng pandaigdig na 
sistemang kapitalismo at 
imperyalismo sa gitna ng 
pananalasa ng pandemik na 
Covid-19 sa mga bansa sa buong 
daigdig. Sa Pilipinas, ang patuloy 
na paggamit ni Duterte ng kamay 
na bakal ng estado ay higit na 
magpapalagablab sa galit ng 
sambayanan. Sa pagsalig ng 
mamamayan sa kanilang lakas at 
pagkakaisa mabibigyang kalutasan 
ang sakit na dulot ng COVID-19 at 
ang kronikong krisis ng 
malakolonyal at malapyudal na 
lipunang Pilipino. 


BALITA 


Lantad na lantad ang 
pagkahalimaw ng 203rd Brigade ng 
AFP-PNP sa pag-atake nito sa isang 
tim ng Lucio de Guzman Command 
BHB-Mindoro na nagsasagawa ng 
pulong masa kaugnay ng COVID-19 
sa Buong Lupa, Gloria, Oriental 
Mindoro bandang alas-10 ng umaga 
ng Abril 17. 


Nagdulot ng takot sa pamayanan 
ang walang habas na pamumutok ng 
mga elemento ng 76th IB ng 203rd 
Brigade sa bahay na pinagdadausan 
ng pulong masa. 


ABRIL 2020 


Matapos ang pamamaril, hinuli 
ng 203rd Brigade ang Pulang 
mandirigmang si Roldan “Ka Abet” 
Malocon at anim pang sibilyan. 


Hanggang ngayon ay hindi pa 
inililitaw ng 203rd Brigade si Malocon 
na higit isang linggo nang hinahanap 
ng kanyang pamilya. 


Mahigpit na ipinapanawagan ng 
LAGC-BHB Mindoro ang kaagad na 
pagpapalaya kay Roldan “Ka Abet” 
Malocon alinsunod sa panawagan ng 
United Nations para sa pandaigdigang 
tigil-putukan. 


Tim ng BHB na nasa gawaing kampanya kontra- 
. COVID 19, inatake ng 203rd Brigade! 


Naganap ang atake sa BHB 
Mindoro. habang umiiral s8 ang 
pinalawig na sariling tigil-putukan 
ng Partido Komunista ng Pilipinas- 
Bagong Hukbong Bayan mula Abril 
16 hanggang Abril 30. 


“Ang pag-atake ng 203rd Brigade 
sa rebolusyonaryong kilusan ay 
nagpapatunay na ang pangunahing 
pakay nito sa kasalukuyan ay hindi 
ang pagsugpo sa COVID19 kundi ang 
kanyang hibang na hangaring durugin 
ang anumang paglaban sa kanyang 
rehimen,” dagdag ni Ka Madaay 
Gasic, tagapagsalita ng LAGC-BHB 
Mindoro. 

3 KALATAS 


PANGUNAHING LATHALAIN 


Si Ka Lucia at ang pakikibaka sa Kaliwa Dam 


K” ako nag-NPA para pigilan ang pagtatayo ng Kaliwa Dam na sisira sa aming komunidad.” 


Ito ang isinasagot ni Ka Lucia 
tuwing tinatanong ng masa at 
kasama kung bakit siya nagpultaym 
sa hukbong bayan. lsa siyang 
Dumagat na nagmula sa isa sa 
mga. sityong  palulubugin ng 
dambuhalang proyektong dam na 
ito. Matatagpuan ang tirahan nila 
Ka Lucia at ng kanyang angkan sa 
baybay ng Agos River. 


Isang Dumagat si Ka Lucia na 
sumampa sa Pulang hukbo noong 
siya'y nagdise-otso. Kabilang ang 
kanyang B pinanggalingang sityo 
sa palulubugin ng dambuhalang 
proyektong dam na ito. Bukod sa 
pagsasaka at pagkakaingin sa tabi 
ng Ilog Agos, ang mga nahuhuling 
yaman sa katubiganan ay kabilang 
sa kabuhayan ng pamilya ni Ka 
Lucia. 


Kapag pinag-uusapan ang 
tungkol sa itatayong dambuhalang 
dam ipinapaalala ng kanyang 
magulang ang malaking baha 
noong 2004 na puminsala sa buhay 
at kabuhayan ng mamamayan 
sa Hilagang Quezon. Alam ni Ka 
Lucia na hindi ito ang unang laban 
ng mga katutubo at magsasaka 
sa mga dam. Naikwento na sa 


kanya ang kasaysayan ni Ka Kano o 
Nicanor delos Santos, isang lider- 
katutubong pinaslang ng Task Force 
Panther noong Disyember 8, 2001 
sa kasagsagan ng laban sa Laiban 
Dam na itatayo sa Rizal. Alam 
niyang tulad niya ay marami pang 
mga katutubo at magsasaka na 
tumututol sa pagtatayo ng Laiban, 
Violago at Sumag Dam at iba pang 
mga mapaminsalang proyekto. 


Genggeng Dan, Lebong a Proyekto, 
Labenen (Dambuhalang Dam, Salot 
na Proyekto, Labanan)! 


Sa mata ng mga grupong 
Dumagat at KRemontado, ang 
dambulahang proyektong Kaliwa 
Dam ay hindi larawan ng “kaunlaran”. 
Isa itong halimaw na lalamon sa 
kanilang komunidad at kabuhayan. 
Palalayasin sila sa kanilang lupaing 
kinagisnan at aagawin ang kanilang 
mga lupaing pinagkukunan ng 
kanilang Bkabuhayan. Mahigpit 
nilang tinututulan ang kontra- 
mamamayan, kontra-magsasaka at 
mapanira-sa-kalikasang proyektong 
Kaliwa Dam na wawasak sa kanilang 
kabuhayan, kagubatan at sa natural 
na daloy ng tubig sa mga ilog, batis 
at bukal sa kabundukan ng Sierra 


Ang mapaminsalang Kaliwa Dam sa Quezon 


4 KALATAS 


Madre na kanilang kanlungan at 
tahanan. 


Tuluy-tuloy ang mga pagkilos 
ng mamamayan upang tutulan 
ang pagtatayo ng dambuhalang 
Kaliwa Dam. Sa taong 2019, higit na 
lumawak ang natatamong suporta 
para sa pagtutol sa pagtatayo ng 
dambuhalang dam. Pinangunahan 
ng mga grupo ng mga Dumagat 
at Remontado mula sa Rizal at 
Hilagang Quezon ang mga sama- 
samang pagsisikap upang mailantad 
ang mapaminsalang Kaliwa 
Dam, mapag-isa ang tindig ng 
mamamayan at dalhin ang laban ng 
pagtutol sa dambuhalang proyekto. 
Libong pirma na ang kanilang 
nakalap hanggang sa kasalukuyan 
bilang pagtutol sa pagtatayo ng 
Kaliwa dam at mahigit sa isang 
libong katao mula sa kalunsuran at 
sentrong bayan ang sumama na sa 
mga immersion sa mga komunidad 
na maaapektuhan ng Kaliwa Dam 
Project kabilang ang komunidad ni 
Ka Lucia. 


Sa pagdaraos ng ika-4 na 
taunang Dumagat Day sa Agos 
River noong” 7 8Oktubre 2019, sa 
ilalim ng tulay na hangganan ng 
mga bayan ng Infanta at General 
Nakar, Quezon, muling pinagtibay 
ang komitment ng mga etnikong 
grupong Dumagat at Remontado 
sa. pagsusulong ng kanilang 
pakikibaka laban sa Kaliwa dam. 
Dinaluhan ito ng humigit-kumulang 
700 katao at nakapaglunsad dito 
ng maraming aktibidad. Mariin 
nilang tinutulan ang pagwasak ng 
kanilang tahanan at kabuhayang 
idudulot ng pagtatayo ng Kaliwa 
Dam na kailanma'y hindi para sa 
interes ng mamamayan kundi para 
sa pangangailangan ng malalaking 
dayuhang mamumuhunan at lokal 
na mga konsesyonaryo sa negosyo 
ng tubig, kuryente, agrikultura at 
industriya. 


Kasama ng mga katutubo't 
magsasaka sa kanilang pagtutol 
ABRIL 2020 


sa Kaliwa Dam ang mga progresibong panggitnang 
pwersa na kinabibilangan ng mga taong simbahan, 
mga makakalikasan, mga siyentista't guro at maging 
mga opisyal ng lokal na pamahalaan (LGU). Panawagan 
nila ang pagtatanggol sa kabundukan at ilog ng Sierra 
Madre na nagtataglay ng mayamang laksangbuhay 
(biodiversity) na lubhang mahalaga sa pagpapanatili 
ng balanse ng ekosistema. Anila, kung matutuloy ang 
Kaliwa Dam, magkakaroon ng negatibong epekto sa 
kalikasan na maaaring magbunsod ng mga sakuna at 
kalamidad. Nagbabala rin sila na malaking kawalan ang 
pagkawasak ng likas-yaman ng Sierra Madre na matagal 
nang pinagkukunan ng kabuhayan ng mga katutubong 
komunidad sa paligid nito at naghahatid ng iba pang 
benepisyo sa mamamayan. 


Militarisasyon para sa Kaliwa Dam 


Sa kabila ng malawakang pagtutol sa pagtatayo ng 
Kaliwa dam, patuloy ang pagkukumahog ng rehimeng 
US-Duterte para ipatanggap ito sa mamamayan. Sa 
pamamagitan ng mga “konsultasyon' sa lokalidad ng mga 
nagsasabwatang ahensiya ng reaksyunaryong gubyerno 
tulad ng Metropolitan Water Sewerage System (MWSS) 
, Department of Environment and Natural Resources 
(DENR) at National Commission on Indigenous Peoples 
(NCIP) hinihikayat at nililinlang nila ang mga komunidad 
ng mga Dumagat at Remontado upang pahintulutan ang 
pagtatayo ng Kaliwa dam. Sinusuhulan din nila ang mga 
chieftain (lider-Dumagat) upang pumayag at bigyang- 
daan ang dambuhalang proyekto. 


Pangunahing instrumento 5na ginagamit ng 
reaksyunaryong gubyerno ang sandatahang lakas ng AFP- 
PNP-CAFGU upang dahasin ang mamamayang tumututol 
sa proyekto. Higit na pinalakas ng rehimeng Duterte 
ang kapangyarihan ng pasistang tropa sa pagdedeklara 
mismo ni Duterte na para sa “pambansang kaunlaran' 
ang proyektong Kaliwa Dam at “nararapat lamang na 
magsakripisyo ang mga kapuspalad kahit pa sila ay 
masaktan. Sa ganito, sinasalaula ni Duterte ang interes 
ng mga Dumagat at Remontado at ng mamamayang 
Pilipino. 

Laging naaalala ni Ka Lucia ang mga pagkakataong may 
mga nag-ooperasyong sundalo sa kanilang komunidad. 
Kahit ayaw nilang mag-anak na manatili dun ang mga 
militar at magkampo sa kanilang lugar, wala naman 
silang magawa kundi pumayag na lang sa kagustuhan ng 
mga sundalo sa takot na sila ay saktan tulad ng ginawa sa 
ilan nyang kamag-anak. 


Natatandaan nya ang mga ipinatatawag na pulong ng 
mga sundalo kung saan kinukumbinsi ang kanyang mga 
tiyuhin at mga nakatatanda sa baryo upang mag-CAFGU. 
Ilan na rin sa kanyang mga kaanak ang sapilitang pinasuko 
ng mersenaryong AFP-PNP at pinaparatangang mga NPA, 
kasapi ng Partido at tagasuporta ng rebolusyon. 


NP, 


the NPA! 


Armadong pakikibaka laban sa Kaliwa Dam 


Sa kalaunan, mapagtatanto ni Ka Lucia na tanging ang 
paglulunsad ng armadong rebolusyon ang siyang pipigil 
sa Kaliwa Dam. Sumampa sa hukbong bayan si Ka Lucia 
upang lumahok sa armadong pakikibaka. Tangan niya 
ngayon ang armas bilang isang Pulang mandirigma para 
ipaglaban ang kanilang lupaing ninuno at karapatan sa 
sariling pagpapasya na matagal nang ipinagkakait sa kanila. 


Alam ni Ka Lucia na wasto ang kanyang ipinaglalaban. 
Gagap nyang sa pamamagitan lamang ng armadong 
rebolusyon matatamasa nila ang lupang matagal na nilang 
ipinagtatanggol laban sa mga dambuhalang dayuhang 
mamumuhunan at sa reaksyunaryong gubyernong pilit na 
ipinagkakait ito sa kanila. 


“Naniniwala ako sa rebolusyon, tulad ng mga nauna at 
nakatatanda sa akin, alam kong ito lamang ang 
magpapalaya sa amin at siyang magbibigay ng lupaing 
ninuno na matagal na naming ipinaglalaban.” laging tugon 
ni Ka Lucia sa mga kabataang kanyang hinihikayat 
magpultaym sa hukbo. 


Ano ang kwentong NPA nyo? Ipadala ang inyong kwento, tula, dibuho, at iba pang likhang sining 


at panitikan sa st.kalatas@gmail.com upang mailathala sa Kalatas. Pakamahalin ang BHB! 


ABRIL 2020 


5 KALATAS 


LATHALAIN 


Pag-alaala sa kadakilaan ni Kasamang Ermin Bellen, kadre ng 
Partido at bayani ng sambayanan 


akila at puno ng rebolusyonaryong kabayanihan at pagiging mabuting tao ang buhay at pakikibaka ni Ka 
Romano. Ginugol niya ang tatlumpo't anim na taon (36) ng kanyang buhay sa rebolusyon.” 


“Mahusay na guro at laging 
umaalalay sa mga kasama si Ka 
Romano” 


- Ka Mara 


Nakilala ni Ka Mara, isang giyang 
pampulitika ng hukbong bayan, si 
Ermin 'Ka Romano" Bellen noong 
2018 nang mag-TOD siya sa isang 
yunit ng Narciso Antazo Aramil 
Command-BHB Rizal. 


'Ka Gran ang kanyang nom de 
guerre noong nakilala ko siya. 
Isa siya sa nanghikayat sa aking 
magpultaym sa hukbong bayan. 
Sa mga talakayan namin, unti-unti 
kong nakita na walang dahilan para 
hindi. magpultaym. 8 Makatwiran 
ang maging hukbo sa ganitong 
kalagayan ng lipunan. Sa kanyang 
pamumuno at gabay, naabot ko 
ang kapasyahang iwanan na nang 
tuluyan ang dati kong buhay at 
buong-panahong ialay 7 ang 
aking buhay sa rebolusyon, 
pagbabalik-tanaw ni Ka 
Mara. 


“Naaalala. ko 58 8 noong 
panahong binubuo ang 
aking pasyang magpultaym. 
Treyning namin nun at 
talagang hirap na hirap ako't 
lagi na lang akong umiiyak. 
Hindi ko malilimutan ang 
sinabi nya sa aking “kung iiyak 
ka, dito ka sa bahay, ito ang 
crying place. liyak mo 
lang lahat at walang 


6 KALATAS 


-- Kalihiman, Komiteng Rehiyon ng Timog Katagalugan 


makakakita sa “yo dito". 


Kahit isang batang kadre noong 
pumasok siya sa hukbo, tinanganan 
na ni Ka Mara ang ilan sa mga 
mabibigat na responsibilidad para 
isulong ang mga rebolusyonaryong 
gawain sa larangang kanyang 
kinabibilangan. 


“Ramdam ko noon ang paggabay 
at pag-alalay ni Ka Gran sa akin 
bilang rebolusyonaryo, kahit sa mga 
panahong hindi kami magkasama. 
Madalas ko siyang katalakayan dahil 
kinokonsulta ko siya sa gawain, 
at sa pagitan ng mga ito ay mga 
kuwentuhan namin hinggil sa 
personal na mga karanasan. Bukas 
ako sa kanya, tulad ng marami pang 
mga kasama at nagbabahagi siya 
ng personal niyang karanasan at 

mga nasubaybayan 
niyang 75397Bkaranasan 
ng mga kasama 
sa paggabay sa 
akin sa mga 


kinakaharap kong usapin sa pamilya, 
sarili at kahit sa pag-ibig! Lagi niyang 
ipinaaalala na magpakatatag muna 
bago pumasok sa pakikipagrelasyon. 
At pagdidiin pa niya na maging 
matalino sa pagpili ng mamahalin-- 
piliin yaong makakatuwang sa lahat 
ng aspeto ng buhay at pakikibaka! 


Lagi ring pinatatanaw ni Ka 
Gran ang malalaki pang pwedeng 
pagtagumpayan ng kilusan sa aming 
erya, at ang mga maiaambag at 
isusulong pa namin.” 


“Alam kong mabibigat na ang 
mga responsibilidad na kanyang 
tinatanganan, subalit hindi siya 
nawawalan ng panahon para sa mga 
kasama at lagi siyang nandiyan para 
umalalay sa amin,” pag-alaala ni Ka 
Mara. 


“May panahong hindi na matapus- 
tapos ang mga pagkausap nya sa mga 
kasama, mga bago man o matatagal 
na sa pagkilos. Ginagawa nya yun 
bilang bahagi ng kanyang tungkulin 
sa pagsubaybay at pagpapaunlad 
sa kanyang pinamumunuan habang 
hindi nakakaligtaan ang iba pang 
mga gawain" 


“Hinding-hindi ko siya 
malilimutan. Hamon at inspirasyon 
ang kanyang buhay sa akin para 
ipagpatuloy ang kanyang mga 
nasimulan at isulong ang pakikibaka 
ng mamamayan. Sa ganito siya tunay 

na mabibigyan ng katarungan at 

parangal, pagtatapos ni Ka Mara. 


“Tagapagsanay ng mga 
mahuhusay na kumander” 
Si Ka Romano sa pag-alaala ni Ka 
Niel 

“Nakilala ko siya sa pangalang 
Ka Rudy. Sabay kaming nagsanay 
noong una naming pagkikita nang 
2005. Pultaym na sya sa hukbo 
noon at isa na sa pangunahing 


ABRIL 2020 


namumuno sa yunit, habang isang 
karaniwang mandirigma pa ako, 
pag-alaala ni Ka Niel, isang Pulang 
kumander ng NAAC-BHB Rizal. 


“Alam kong nanggaling sya sa 
kalunsuran at matagal na siyang 
kumikilos, kita naman sa kanyang 
husay sa pagsasanay, lalo na sa 
mga teoritikal na bahagi, kanyang 
pagpapatuloy. 


Muling makakasama ni Ka Niel si 
Ka Rudy noong 2007 nang mapalipat 
sya ng yunit kung saan tumatayong 
instruktor sa pulitika (PI) ang huli. 
Isa noong sinasanay na iskwad lider 
si Ka Niel. Sa panahon ng kanilang 
pagsasama, masasaksihan ni Ka 
Rudy ang pag-unlad ni Ka Niel. 


“Hindi matatawaran ang husay 
sa kanyang pamumuno, sa tagal ng 
panahon na naging kalihim sya ng 
aming yunit, pagmamalaki ni Ka 
Niel. 


“sa si Ka Rudy sa mga kadreng 
namuno sa ambus sa Macabud 
noong 2009 kung saan nabihag 
namin ang tatlong pulis. Siya ang 
aming PI noong nag-reyd kami sa 
RFM noong 2008. Sa mga labanan, 
taglay nya ang rebolusyonaryong 
tapang na laging handang lumaban 
at ipagtanggol ang mga kasama at 
masa, pagbabaybay pa ni Ka Niel. 


Bilang isang Pulang kumander ng 
BHB malaki ang naging papel ni Ka 
Rudy sa pag-unlad ni Ka Niel mula 
karaniwang mandirigma tungong 
isang s kadreng militar. BB Laging 
sinasabi ni Ka Niel sa mga kasama na 
isa si Ka Rudy sa mga pangunahing 
kadreng nagsanay at gumabay sa 
kanya upang maging isang ganap na 
Pulang kumander ng hukbo. 


“Hindi. ko 7 malilimutan sa 
tuwing maglulunsad kami ng mga 
pagsasanay, lagi niyang sinasabi 
na dapat lagi tayong mag-aral, 
kumander man o mandirigma, 
instruktor man o mag-aaral.” 


“Lagi nyang ipinapaalala sa amin 
ang kahalagahan ng pagrerebyu. At 
kung sya man ang nagtuturo, lagi 
siyang nakaagapay sa mga kasama, 
lalo na yung mga nahuhuli.” dagdag 
pa ni Ka Niel. 


ABRIL 2020 


BALITA 


COVID-19 awareness campaign ng 


BHB-Rizal 


Mahigpit na tumalima ang mga yunit ng BHB sa TK sa atas ng Partido 
na ilunsad ang malawakang kampanyang masa sa kanayunan para labanan 


ang pandemyang COVID-19. 


Sa Hilagang Quezon, nagsimula nang ilunsad ng mga yunit sa ilalim ng 
Apolonio Mendoza Command ang mga pulong masa, katuwang ang mga 
organisasyong masa at lokal na yunit ng Partido, para ilinaw at ipaliwanag 
sa malawak na mamamayan ang kumakalat na sakit at kung paano ito 


iiwasan, sa pamamagitan ng nagkakaisang pagkilos. 


Naghati ang isang yunit ng AMC-BHB Quezon sa ilang tim para suyurin 
ang mga komunidad ng magsasaka at katutubong Dumagat at Remontado 
para ilunsad ang mga pulong masa at talakayan. Sa loob lamang ng isang 
linggo, aabot sa 100 katao ang nabenepisyuhan ng mga talakayan na 
nagpapatuloy pa hanggang sa kasalukuyan. 


Sumulpot sa mga talakayan ang reklamo ng masa kaugnay sa labis na 
paghihigpit ng militar sa kanilang mga aktibidad habang wala pa ni "singkong- 
duling" na natatanggap na tulong. Nagpasalamat din sila sa Pulang hukbo 
sa pagpapaliwanag sa kanila tungkol sa COVID-19. Gumawa rin ng praymer 
ang kinauukulang komite ng Partido para madaling maunawaan ng masa 


ang COVID-19. 


“Nawala man sya, mananatili 
ang kanyang alaala hindi lamang 
sa akin kundi sa lahat ng kasamang 
kanyang 78 75snakasama, 5 ginabayan 
at pinamunuan. Lagi ko siyang 
maaalala sa. masang kanyang 
tunay na pinaglingkuran at hindi 
ko malilimutan ang lagi nyang 
sinasambit sa amin, hindi man 
naming maabot ang tagumpay 
ng rebolusyon ngayon, matibay 
ang kanyang paninindigang 
magtatagumpay din ito sa nalalapit 
na panahon, pagtatapos ni Ka Niel. 


Tunay na lingkod ng sambayanan si 
Ka Romano para sa masang kanyang 
pinaglilingkuran 


Para. sa. masang kanyang 
pinagsisilbihan, lagi siyang maaalala 
bilang tunay na misyonero na inalay 
ang buong buhay sa paglilingkod 
sa kanila, lalo na sa hanay ng mga 
Dumagat at Remontado. Ani ng 
isang kasama, “si Ka Romano ay 
malaking tao na may malaking puso 
para sa masa. 


Hindi. malilimutan ng mga 
katutubo ang kanilang “lake” (lalaki 
sa salitang Dumagat) na kanilang 


nakasama kahit na sa kagipitan ng 
sitwasyon bunga ng tumitinding 
pasismo ng reaksyunaryong 
gobyerno. Naging haligi si Ka 
Romano ng pagpupundar ng lakas sa 
hanay ng mga katutubo sa bahagi ng 
Rizal. Lumubog siya nang malalim sa 
buhay ng mga katutubo at inugat ang 
kanilang mga suliranin. Tiniyak ni Ka 
Romano na mabuo ang bag-as ng 
pamunuan ng Partido sa komunidad 
ng mga katutubo sa lalawigan na siya 
namang inaani ng rebolusyunaryong 
kilusan sa kasalukuyan. 


Magiting niyang pinangunahan 
ang laban ng mga katutubo para sa 
lupaing ninuno at ang laban sa mga 
mapaminsalang dam na lulubog sa 
kanilang mga komunidad hanggang 
sa kanyang huling hininga. Tiniyak 
niyang dumadagundong at naririnig 
sa buong kapuluan ang tinig ng 
pagtutol na mamamayan laban sa 
mga mapaminsalang dam at iba 
pang anti-mamamayang proyekto 
ng reaksyunaryong gubyerno. 


7 KALATAS 


Ano ang mga programa sa kalusugan 
ng rebolusyonaryong Kilusan? 


TUGE 


NI PATNUBAY DE GUIA 


M ataas ang pagpapahalaga ng rebolusyonaryong kilusan sa pangangalaga sa kalusugan at pagtugon 
sa pangangailangang medikal ng masang pinaglilingkuran nito. Prebensyon o pag-iwas sa 
pagkakasakit ang pangunahing nilalayon ng mga gawain at serbisyong medikal ng rebolusyonaryong 


kilusan. 


Pamalagian ang paghahanap nito ng mga paraan para maipagkaloob ang kinakailangang 


atensyon at serbisyong medikal at nararapat na pangangalaga sa mga nagkakasakit nating kababayan. 


Nilalaman ng itinutulak na 
panukala ng National Democratic 
Front of the Philippines (NDFP) 
na Comprehensive Agreement on 
Socio Economic Reform (CASER) sa 
usapang pangkapayapaan nito sa 
Government of the Republic of the 
Philippines (GRP) ang sumusunod 
na pangkalahatang balangkas 
ng programa sa kalusugan ng 
rebolusyonaryong kilusan: 


1. Palalawakin at pauunlarin 
ang pampublikong sistemang 
pangkalusugan, 


2. Ipatutupad ang isang 
komprehensibong sistemang 
pangkalusugan at pangangalagang 
medikal sa bansa: 


3. Magkakaloob ng libre at 
subsidyo sa mga serbisyong medikal 
at mga gamot, 


4. Agarang ipahihinto B ang 
patakaran sa pribatisasyon ng mga 
pampublikong ospital at serbisyong 
pangkalusugan at: babaligtarin 
ang mga naunang desisyon sa 
pribatisasyon, at, 


5. Pangunahing bibigyan ng 
pansin ang prebensyon, mahusay na 
nutrisyon at pagpaplano sa pamilya. 


Ganunpaman, magkakaroon 
lamang ito ng kaganapan sa panahon 
ng tagumpay ng demokratikong 
rebolusyon ng bayan (DRB) at sa 
kasunod na sosyalistang rebolusyon 
at konstruksyon. 


Habang 5 nasa. proseso ng 
pagsusulong” 5ng demokratikong 
rebolusyon ng bayan, patuloy na 
isinasagawa ng rebolusyonaryong 
kilusan ang sumusunod na mga 
gawain at tungkuling medikal: 


8 KALATAS 


1. Pagbubuo at pagpaparami 
ng mga grupo at komite sa kalusugan 
sa hanay ng rebolusyonaryong 
organisasyong masa bilang mahigpit 
na katuwang ng mga opisyal 
medikal at grupong medikal ng NPA 
sa pagtupad sa mga tungkulin at 
gawaing medikal sa saklaw ng mga 
sona at larangang gerilya nito: 


2. Pagsasagawa ng 
malawakang edukasyon sa masa 
hinggil sa wastong pangangalaga 
sa kalusugan at kahalagahan ng 
mga kampanyang medikal at 
pangkalusugan sa pamamagitan 
ng “Pambansang Demokratikong 
Paaralan (PADEPA): 


3. Pagsasagawa ng iba't ibang 
antas na pagsasanay sa medikal 
sa ilang piling kasapi ng grupo at 
komite sa kalusugan para makabuo 
ng kwerpo ng mga rebolusyonaryong 
manggagawang pangkalusugan sa 
baryo. Ang mga isinasasagawang 
pagsasanay ay kaugnay sa mga pang- 
unang lunas (first-aid), akupanktura, 
batayang kaalamang pang-medikal, 
pagkilala sa iba't ibang sintomas 
ng sakit , pagtukoy sa iba't ibang 
halamang gamot, paggagawa 
ng mga herbal na gamot, mga 
pamamaraan sa pangangalaga 
sa mga maysakit, psycho- 
counseling and therapy at iba 
pa, 

4. Pana-panahong 
paglulunsad ng mga 
klinikang bayan 
sa loob ng ilang 
magkakalapit 
na barangay 
kasama ang ilang 
mga doktor, 
nars at iba pang 


manggagawang pangkalusugan 
mula sa Makabayang Samahang 
Pangkalusugan (MASAPA). 
Isinasagawa ang pagkilala sa uri 
ng karamdaman (diagnosis) at 
pamamahagi ng libreng gamot sa 
mga masusuring may karamdaman 
at maging sa dati nang may iniindang 
karamdaman, 


5. Katuwang ang MASAPA, 
naglulunsad sa hanay ng mga 
opisyal medikal ng NPA ng Batayan, 
Intermedya at Abanteng Pagsasanay 
Medikal: 


6. Pana-panahong nagsasagawa 
ng mga kampanya sa kalinisan at 
sanitasyon. Tinuturuan ang masa 
sa paggawa ng mga balon at iba 
pang mapagkukunan ng malinis na 
tubig, paggagawa ng alkantarilya 
(sewerage system) para sa mga 
gagawing palikuran at kubeta at 
ganundin sa magiging daluyan ng 
dumi ng mga alagang hayop: at, 


7. Malawakang pagtatanim 


ng mga halamang gamot, gulay at 
prutas. 


ABRIL 2020 


Ilang tala sa programang 
pangkalusugan sa China at Cuba 


Sa Cuba, ang resyo ay 1 doctor 
sa kada 155 pasyente. Ang bansang 
Cuba ang nangunguna sa buong 
mundo sa usapin ng mahusay na 
pangangalaga ng kalusugan ng 
kanilang mamamayan. Tinitiyak ng 
pamahalaang Cuba na may sapat na 
bilang ng mga ospital at klinika ang 
kanilang bansa para tumugon sa 
pangangailangang medikal ng mga 
mamamayang Cubano. Pangunahing 
pinatatakbo ng gubyerno ng Cuba 
ang sistema sa pangangalaga ng 
kalusugan ng mamamayan at hindi 
sa pribado. Libre ang pag-aral ng 
medisina sa Cuba. 


Dahil mayroon silang sarplas 
ng mga doktor at iba pang 
manggagawang pangkalusugan ay 
nagagawa pa nilang magpadala ng 
mga brigadang pangkalusugan upang 
magsagawa ng health missions sa 
75 na bansa na umaabot sa 40,000 
health professionals ang imbwelto. 


Samantala sa China, sa panahon 
ng Great Leap Forward, binandera 
ni Kasamang Mao ang islogan 
na “Kalusugan para sa Masa” at 
pinuna ang burgesyang patakaran 
na nagpapabaya sa kalusugan at 
pangangailangang medikal ng masa. 


Ayon kay Mao “ang pagpapaunlad 
ng kalusugan ng mga magsasaka ay 
integral na bahagi sa pagtataas ng 
produksyong agrikultural ng bansa”. 
Isang mayor na hakbang na isinagawa 
ang malawakang kampanya laban sa 
mga nakahahawang sakit. 


Libong manggagawa ang sinanay 
at pinadala sa kanayunan para 
magsagawa ng mga pagsusuri 
at panggagamot lalo na sa mga 
magsasakang tinamaan ng sakit 


ABRIL 2020 


na schistosomiasis - sakit na sanhi 
ng parasito na nasa mga suso at 
matatagpuan sa mga sapa at ilog. 


Dahil sa panawagang “Kalusugan 
para sa Masa”, lahat ng gawaing 
pangkalusugan ay  nagdiin sa 
kanayunan. Lumitaw ang mga 
kadreng pangkalusugan na 
tinaguriang mga “barefoot doctors”. 
Mula sila sa libong kabataang 
magsasaka na pinili at isinailalim sa 
pagsasanay sa loob ng 3-6 na buwan 
sa anatomy, bacteriology, diagnosing 
diseases, accupuncture, prescribing 
traditional medicines at maternal 
and infant care. 


Dahil naruon mismo sa kanayunan 
ang mga nasanay na manggagawang 


pangkalusugan, madali nang 
naipagkakaloob sa masang 
magsasaka. ang mga batayang 


pangangalaga sa kanilang kalusugan, 
pang-unang lunas, pagbabakuna at 
malawakang edukasyon. 


Subalit noong 1970, tinanghal 
ng WHO ang China bilang modelo 
sa usapin ng rural health care at 
bilang alternatibong modelo sa 
Kanluraning estilo ng pangangalagang 
pangkalusugan. 


Sa modelo ng mga barefoot 
doctors sa China sa panahon ni Mao 
hinubog ng Partido Komunista ng 
Pilipinas ang mga medik ng NPA. 
Bawat yunit ng NPA ay may medik 
na pinangungunahan ang pagbubuo 
ng mga grupo at komite sa kalusugan 
sa hanay ng mga rebolusyonaryong 
organisasyong masa. Ang mga yunit 
ng hukbo mismo katulong ang mga 
komite sa kalusugan sa mga lokalidad 
ang nasa unahan ng paghahatid 
ng serbisyong medikal sa hanay 
ng masang magsasaka at iba pang 
api't pinagsasamantalahang uri sa 
kanayunan. 


Bilang pagtatapos, tulad sa 
nabanggit sa unahan, sa panahon ng 
tagumpay ng DRB at ang kagyat na 


kasunod nitong sosyalitang 
rebolusyon at konstruksyon, 
lubusang mararanasan ng 


sambayanang Pilipino ang tunay na 
kalayaan at demokrasya, kaunlarang 
panlipunan, maunlad na serbisyong 
pangkalusugan at mahusay na 
pangangalaga sa kalusugan ng bawat 
Pilipino batay sa isang 
kumprehensibong sistemang 
pangkalusugan at pangangalagang 
medikal mula sa rebolusyonaryong 
gubyernong nasa kapangyarihan. 


9 KALATAS 


BALITA 


Rebolusyonaryong mamamayan ng TK, ipinagbunyi ang ika- 
47 anibersaryo ng NDFP 


M:"" na pagbati at pagsaludo sa pagtataguyod sa interes ng 
sambayanang Pilipino ang sumalubong sa National Democratic 
Front of the Philippines sa ika-47 anibersaryo ng pagkakatatag nito 


noong Abril 24. 


Nagbigay-pugay ang mga 
rebolusyonaryong organisasyon 
ng TK sa pangunguna ng NDFP-ST 
sa NDFP para sa mga ambag nito 
sa pagsusulong ng rebolusyong 
Pilipino kabilang ang pagtataguyod 
sa usapang pangkapayapaan, gawain 
sa ibayong-dagat at paglaban sa 
pasistang rehimeng US-Duterte. 
Tampok din sa pahayag ng mga 
rebolusyonaryong organisasyon ang 
kolektibong pagharap sa panganib ng 
COVID-19 at pagpapanagot sa inutil 
at pabayang gubyernong Duterte na 
ginamit ang krisis sa pampublikong 
kalusugan na tabing sa panunugis 
sa rebolusyonaryo at progresibong 
kilusan. 


“Walang 7 spinakamahusay na 
paraan para ipagdiwang ang 
anibersaryo ng NDFP kundi sa 
pamamagitan ng pag-aambag ng 
ganang kanya para lutasin ang 
kasalukuyang krisis sa pampublikong 
kalusugan at ibsan ang paghihirap 
ng mamamayan mula sa kaakibat 
na inianak nitong dislokasyon sa 
kabuhayan, trabaho at panlipunang 
kagalingan ng lahat na apektado ng 
militaristang lockdown ng rehimeng 
Duterte,” ani Fortunato Magtanggol, 
tagapagsalita. ng 5 Revolutionary 
Council of Trade Unions-NDFP-ST. 


Nakikiisa. ang Bs Melito 5 Glor 
Command-BHB Timog Katagalugan 
sa mamamayang lumalaban 
sa. COVID-19 sa pamamagitan 
ng mahigpit na pagtalima “sa 
panawagan ng United Nations 
para sa isang pandaigdigang tigil- 
putukan upang bigyang prayoridad 
ang pagdaloy ng tulong at serbisyo 
para sa mamamayang apektado ng 
Covid-19, kahit pa nakaamba ang 
mga tusong atake ng taksil na AFP- 
PNP.” 


Habang hinaharap ang COVID-19 
ay  ipinapanawagan ng mga 


10 KALATAS 


rebolusyonaryong organisasyon 
ang paniningil sa tiwali at inutil 
na rehimeng Duterte na siyang 
maysala sa paglubha ng krisis sa 
pampublikong pangkalusugan. 


“Ang gubyernong Duterte at mga 
nagdaang neoliberalistang rehimen 
ang pangunahing may pananagutan 
sa pagsama ng kalagayan ng 
pampublikong kalusugan at ng 
serbisyong panlipunan... Makatwiran 
at nararapat lamang na manawagan 
ang sambayanang Pilipino para 
patalsikin si Duterte sa pwesto,” 
pahayag ni Patnubay de Guia, 
tagapagsalita ng NDFP-ST. 


Binati rin ng rebolusyonaryong 
mamamayan ng TK ang mga 
manggagawang pangkalusugan na 
frontliners sa pagharap sa COVID-19. 
Kinundena nila ang pagbabawas ng 
rehimeng US-Duterte sa pondo ng 
sektor ng kalusugan at pagpapabaya 
sa manggagawang pangkalusugan 
na humantong sa pagkamatay na ng 


22 doktor at pagkahawa ng mahigit 
1,600 na medical frontliners. 


“Walang ibang masusulingan ang 
mga manggagawang pangkalusugan 
kundi ang masikhay na pagsusulong 
ng kanilang demokratikong 
interes at karapatan... Tiyak na 
sa pananagumpay ng pambansa 


demokratikong rebolusyon 
maisusulong ang makamasa, 
makabayan at siyentipikong 
kaayusang BsBspangkalusugan,” ani 


Nida "Ka Ella" Zabala, tagapagsalita 
ng Makabayang Samahang 
Pangkalusugan (MASAPA |) - Rizal. 


Sa pagsidhi ng krisis ng lipunang 
Pilipino at paglitaw ng virus na 
COVID-19, higit na kailangang 
ipalaganap at itaguyod ang programa 
ng NDFP, ayon sa NDFP-Mindoro. 
“Ito ang natatanging programa na 
malinaw na lulutas sa daan taon 
nang pagkaatrasado at kahirapan ng 
bansa at programang umaayon sa 
interes ng sambayanang Pilipino, 
laluna ng masang magsasaka at 


manggagawa,” ani Ma. Patricia 
Andal, tagapagsalita ng  NDFP- 
Mindoro. 


ABRIL 2020 


(- larHaan. ) THALAIN 


Ang miserableng sistema at kalagayang pangkalusugan ng 
Pilipinas 


Bak nalantad ang kalunos-lunos at miserableng kalagayan ng 
sistemang pangkalusugan sa bansa sa harap ng tumitinding krisis 
sa pampublikong kalusugan at pambansang kagipitan dulot ng 


Covid-19. 


Tumambad ang malaking 
kakulangan sa mga pampublikong 
ospital para pagdalhan sa 
dumaraming kaso ng nagkakasakit 
sa Covid-19. Damang-dama 
ang labis na kakulangan sa mga 


manggagawang pangkalusugan 
para tumugon sa dumaraming 
kaso. ng Covid-19. Tumampok 


ang mga problema sa kawalan at 
kakulangan sa personal protective 
equipments  (PPE's), ventilators, 
personal hygiene kits, testing kits at 
iba pang pangangailangang medikal 
ng mga ospital kapwa sa pribado at 
pampublikong ospital. 


Maraming “mga ospital ang 
walang kapasidad at kakayahang 
mag-eksamen sa pasyenteng 
pinaghihinalaang “may  Covid-19. 
Matagal ding panahon na nakasentro 
sa Research Institute for Tropical 
Medicine (RITM) ang pag-eeksamen 
kaugnay sa bayrus na lalong 
nagpabagal sa contact tracing sa 
mga posibleng nahawahan ng mga 
nagpositibo sa Covid-19. 


Ang mahigit apat na dekadang 
pananalasa ng neoliberalismo sa 
bansa ang sistematikong nagpahina 
at 'puminsala sa sistema ng 
pampublikong kalusugan ng isang 
malapyudal at pre-industriyal na 
lipunang Pilipino. Ito ang ugat kung 
bakit napaka miserable at lugmok 
ang pampublikong sistemang 
pangkalusugan” sa 5 bansa. Sa 
balangkas ng patakarang neo-liberal 
na pribatisasyon, liberalisasyon 
at deregulasyon, patuloy na 
binabawasan ng reaksyunaryong 
estado ang mga pondo na nakalaan 
para sa serbisyong panlipunan at 
mga batayang 5 pangangailangan 
ng publiko. Imbes na pangunahing 
balikatin, ipinapasa ng gubyerno 
sa mga pribadong entidad para 
pagtubuan ang pagpapatakbo 


ABRIL 2020 


sa mga batayang serbisyong 

kailangan ng taumbayan tulad ng 

kuryente, tubig at pampublikong 
transportasyon. Ganito din 
ang nangyari sa larangan ng 
edukasyon at kalusugan, kung 
saan dahil sa pribatisasyon, 
ginawa nang negosyo ang 
dapat sanang serbisyo 
publiko. 


Sa kabilang banda, 
patuloy naman 
sa. paglaki: ang 
inilalaang 8Bbadyet 
para bayaran ang 
dayuhang utang 
(sa interes at hindi 
pa ang prinsipal 
na utang) para 
tustusan ang mga imprastraktura 
at proyekto na kailangan ng mga 
imperyalistang kapangyarihan at 
lokal na naghaharing uri gayundin 
ang inilalaan sa intelligence at 
discretionary funds ng opisina ng 
Pangulo at pondo ng AFP at PNP 
para sa panunupil sa taumbayan at 
kontra-rebolusyonaryong digma sa 
CPP-NPA-NDFP. 


Pinagdudusahan ng sambayanang 
Pilipino ang masaklap na epekto 
ng miserableng sistemang 
pangkalusugan sa bansa at ang 
labis na kapabayaan at kainutilan 
ng pasistang rehimeng US-Duterte 
sa paglaban sa Covid-19. Bigo ang 
rehimeng Duterte na magpatupad 
ng maagap, mabilis at episyenteng 


solusyong medikal alinsunod 
sa pamamaraang syentipiko 
at demokratiko sa  pagsansala 


sa pagdami ng bilang ng mga 
nagkakasakit at mamamatay sa 
Covid-19.. Labis na sumandig si 
Duterte sa kaparaanang militar 
kaysa ituring na usaping medikal at 
sosyal ang pakikibaka sa Covid-19. 
Nagbanta pa itong magpapatupad 


ng batas militar sa bansa para alisin 
ang sagabal sa kanyang isinusulong 
na pasistang adyenda sa tabing ng 
paglaban sa Covid-19 at sa gayun, 
manatili sa kapangyarihan lagpas sa 
kanyang termino. 


Pag-abandona sa sektor ng 
kalusugan at pagpapabaya sa 
manggagawang pangkalusugan 


Nuong 2006, batay sa datos ng 
DOH, may kabuuang 1,921 ospital 
sa Pilipinas na may 93,183 na bed 
capacity, 719 ang pampubliko (3896) 
at 1,202 ang pag-aaring pribado 
(6296). Pero pagsapit ng 2017, ayon 
din sa datos ng DOH, bumaba sa 
1,436 ang kabuuang bilang ng mga 
ospital sa bansa (25946 na pagliit) 
kung saan nasa 476 na lang ang 
mga pampublikong ospital (3396) 
at 960 ang mga pribado (6696). 
Mayroon lang 20,241 na barangay 
health stations o 4796 sa kabuuang 
42,045 barangay sa bansa (PSA May 
2018). Karaniwang mga komadrona 
o barangay health worker ang mga 
tumatao sa barangay health unit na 
kadalasang kulang sa kagamitang 
medikal at maging sa gamot. 


11 KALATAS 


BALITA 
Ang miserableng sistema at kalagayang 


Vietnam, umani ng papuri sa mahusay 
na pagharap sa pandemyang COVID-19 


mani ng papuri mula sa WHO (World Health Organization) ang 
bansang Socialist Republic of Vietnam (o Vietnam) dulot ng kanyang 
naiibang kahusayan sa pagharap sa pandemyang COVID-19. 


pangkalusugan...mula sa pahina 11 
Ayon sa World Health 
Organization (WHO) ang ideyal 
na resyo.” ng manggagawang 
pangkalusugan sa kada 10,000 
populasyon ay 23 doktor, nars at 
komadrona o 1 doktor, 1 nars at 1 
komadrona sa kada 500 tao. 


Sa Pilipinas, ayon sa DOH, ang 
resyo ay 3.5 doctors sa kada 10,000 
katao. Subalit kung sa pampublikong 
mga doktor lamang ito ibabatay, 1 
pampublikong doktor kada 33,000 
ng populasyon. Hindi nakapagtataka 
na maraming residente sa mga 
liblib na mga lugar sa bansa ang 
hindi nakakakita ng doktor mula ng 
ipanganak hanggang mamamatay. 
Pangunahing dahilan sa kakulangan 
ng mga pampublikong doktor sa 
bansa ay dahil sa mababang sahod 
sa mga ospital ng gubyerno. 


Ayon naman sa Philippine Medical 
Association (PMA), mayroong 
130,000 lisensyadong doktor sa 
Pilipinas ngunit 70,000 ang aktibo 
sa kanilang propesyon. Sabi din ng 
DOH, kailangan ng bansa ng dagdag 
na 15,000 doktor kada taon para 
matugunan ang pangangalaga sa 
kalusugan ng mamamayang Pilipino. 
Ang problema, nasa 2,800 lamang 
na mga doktor ang nadaragdag sa 
bansa kada taon. 


Dahil sa kakulangan ng pondo, 
hindi rin mapunuan ng DOH ang 
17,000 plantilya nito para sa hiring 
ng mga nars at ang pangangailangan 
sa 802,472 karagdagang Barangay 
Heath Workers (BHW). Ang resyo 
ng pampublikong nars sa bansa ay 
1:50,000 ayon sa Ibon Foundation. 
Maraming mga nars ay nasa ibayong 
dagat. Mababang sahod ang 
pangunahing dahilan din kung bakit 
kulang na kulang ang bansa sa mga 
nars. 


Nitong 2020 ay binawasan pa ng 
Php 10-B ang budget ng DOH. 
Hinarang pa ng Office of the Solicitor 
General na si Jose Calida ang 
petisyon ng mga pampublikong nars 
sa Supreme Court na ipatupad din 
ang salary adjustments sa hanay 
nila. 


12 KALATAS 


Hanggang noong a-13 ng Abril 
2020, meron lamang 5 75,000 
katao ang nasa upisyal na tala 
na nakakwarantina sa Vietnam, 
kumpara sa 57M Pilipino na sapilitang 
pinagkakwarantina o naka-lockdown 
sa Luzon mula pa noong Marso 17. 


Nakapagsagawa na rin ang 
Vietnam ng 121,000 test sa mga 
pinaghihinalaang may COVID-19. 
Sa bilang na ito, 260 lamang ang 
kumpirmadong positibo sa sakit. 
Kumpara sa Pilipinas na mayroong 
higit 7,000 kumpirmadong kaso ng 
COVID-19. Habang ang Vietnam ay 
may naisagawa nang 15,000 test sa 
pinaghihinalaang may sakit noong 
Marso 20, 2020, ang Pilipinas ay 
meron lamang 1,296 na test na 
naisagawa. Nagsimula lamang ang 
maramihang test ng Pilipinas noong 
Abril 14, 2020. 


At kahanga-hanga, na hanggang 
sa ngayon, wala pa ring naitatalang 
namatay sa sakit na COVID-19 sa 
bansang Vietnam. 


Ayon kay Kidong Park, kinatawan 
ng WHO sa Vietnam, ang maagap na 
hakbangin sa napipintong krisis ang 
naging kritikal para hindi mapagaya 
ang bansa sa US, EU at maging sa 
Pilipinas. Sa North America at Europe, 
umaabot na sa mahigit 2 milyon ang 
nakatalang positibong may sakit ng 
COVID-19 kung saan pinakamarami 
ang kaso sa US na aabot na sa isang 
milyon at 54,375 na namamatay. 


Maagap na mapagpasyang 
aksyon, malaganap na testing, 
mapagpasya. at: determinadong 
pagkukwarantina at pagkakaisang 
panlipunan ang dahilan kung bakit di 
napagaya ang Vietnam sa Pilipinas, 
US at EU. 


Enero pa lamang ng taong ito, 
sarado na at walang pasok ang 
mga eskwelahan sa Vietnam. Mula 
nang maideklara nang pandemya 


ng WHO ang COVID-19, nagdeklara 
ang nasabing bansa ng pangmasang 
kwarantina mula Marso 16 ng taong 
ito. Ang lahat ng mga pumapasok 
sa Vietnam mula sa mga bayang 
may  COVID-19 ay pinadadaan 
sa awtomatikong 14-na-araw na 
kwarantina. Pagdating ng Marso 25, 
lahat na byaheng internasyunal ay 
itinigil na. 

Kahit na kokonti pa lang ang 
kumpirmadong kaso, nagsagawa na 
agad ang Vietnam ng pambansang 
lockdown noong Abril 1. Malayong 
mas mabilis at mas mapagpasya sa 
mga hakbanging ginawa sa UK o Italy, 
kung saan ang mga kaso ay umaabot 
na sa ilang libo bago sila nagpatupad 
ng mga katulad na hakbangin. Sa 
ibang bansa, nagpatupad ng mga 
lockdown para umangkop sa umiiral 
na “epidemya. Samantalang sa 
Vietnam, ginawa ito para makaiwas 
sa pambansang krisis. 


Hanggang sa kasalukuyan, 
nagpapatuloy pa rin ang mga 
restriksyon ng pagbyahe. Kalakhan 
ng mga lokal na paliparan, tren at 
mga bus ay pinahinto na. Sinumang 
lalabas ng Hanoi, ang sentro ng 
epidemya sa bansa, ay ipinapasok 
sa kwarantina sa ibang probinsya. 
Kung kaya naman, hanggang sa 
ngayon, wala pa ring nagaganap na 

lokal na transmisyon sa alinmang 
komunidad sa Vietnam. lilan 
lamang ang narehistrong 

matanda na nahawa. 


Hindi naging 
problema ang 
pasilidad para sa 
maysakit dahil 

sa kaunting 


ABRIL 2020 


BALITA 


Palihan sa Kultura, matagumpay na 
inilunsad ng NAAC-BHB Rizal 


“Ang gawaing pangkultura ay isang makabuluhang rebolusyonaryong 
gawain ng hukbo kaakibat ng iba pang gawain at katangian na panlaban, 
pang-organisa, pampropaganda at pamproduksyon, na dapat nating 
seryosohin at tanganan sa pagpapakilos sa mamamayan.” 


Matagumpay na inilunsad ng 
Narciso Antazo Aramil Command- 
BHB Rizal ang palihan sa kultura na 
may temang “Gawaing pangkultura, 
armas sa paglikha ng sining ng 
pagpapakilos sa masa” ngayong 
Abril. Dinaluhan ito ng 18 pulang 
mandirigma mula sa iba't ibang 
yunit. 


Sa loob ng anim na araw, nilaman 
ng palihan ang batayang pagsasanay 
sa pagguhit, pagsulat ng tula at 
iskrip, pagbigkas at pag-awit, kilos at 
galaw at dulaan. Binuo sa proseso 


Vietnam umani ng papuri...mula sa 
pahina 12 


bilang ng pasyente sa kasalukuyan. 
Naging puhunan din ng mga 
manggagawang pangkalusugan ang 
naging karanasan nila sa paglaban 
sa SARS noong 2003, ang naunang 
henerasyon ng coronavirus kumpara 
sa SARS-Cov-2. Sila ang unang naiulat 
na nagkaroon nito sa labas ng China, 
kung saan nagmula ang unang SARS. 
At sila rin ang bansang kaunahang 
idineklara ng WHO na nakabali sa 
paglaganap ng sakit na ito. 


Binuhay at sinariwa, ng kanilang 
Punong Ministro, na si Nguyen Xuan 
Phuc, ang diwang makabayan ng 
mamamayan, sa pamamagitan ng 
pagbibigay ng pangalan sa kanilang 
kampanyang paglaban sa sakit na 
COVID-19 na - Pangkalahatang 
Opensiba ng Tagsibol ng Taong 2020. 
Ito ay sinadyang paghahambing, at 
pagpapaalala sa mga mamamayan sa 
kanilang (dakilang tagumpay sa 
Opensibang Tet noong 1968 laban sa 
imperyalismong US. Dahil dito, 
napukaw ang makabayang diwa ng 
mamamayan para magkaisa sa 
pagtugon sa paglaban sa COVID-19. 


ABRIL 2020 


- Ka Maria, isa sa mga kalahok 


nito ang kumpyansa at lakas ng 
loob ng mga kalahok upang itanghal 
ang rebolusyonaryong sining at 
panitikan. 


Nakalikha ang mga kalahok ng 
sarili nilang obra na mga dibuho, mga 
tula at iskrip, pyesa ng sayaw-galaw 
at pyesa ng dula na nakahanda nang 
itanghal sa gawaing masa. Tampok 
dito ang mga pyesang nalikha na 


Kk 


Kk Kk 


sa mga pyesa sa kapehan-parangal 
para kay Kasamang Noel “Ka Seli/ 
Bai” Levanta at sa araw ng kanilang 
pagtatapos. 


Sa pagtatapos ng palihan, binuo 
ang balangay ng rebolusyonaryong 
organisasyon ng Artista at 
Manunulat ng Sambayanan 
(ARMAS) sa NAAC-BHB Rizal kung 
saan pormal ding itinayo ang kwerpo 


ng Pulang Bandila na aktibong 
magpapalaganap ng 
rebolusyonaryong 
kanayunan. 


may temang pagpapasampa sa 
BHB at paglaban sa Covid-19 at 
sa militaristang pagharap dito ni 
Duterte. Itinanghal nila ang ilan 


BANTAY KARAPATAN 


Magsasaka sa Batangas, iligal 
na hinuli ng AFP-PNP 


Iligal na inaresto ng AFP-PNP ang magsasakang si Lamberto Asinas sa 
Barangay Bundukan, Nasugbu, Batangas noong Abril 16 gamit ang mga 
tanim na ebidensya at gawa-gawang kaso ng Illegal Possession of Firearms 
and Ammunition laban sa biktima. 


Ipinaparada ng 2nd ID ng AFP si Asinas bilang isang high-value target 
at mataas na opisyal sa paniktik ng BHB-Timog Katagalugan. Pagkatapos 
mahuli ay tinaniman siya ng AFP-PNP ng isang kalibre .45 baril, mga bala, 
granada at dokumento ng PKP-BHB na gagamiting batayan ng inimbentong 
kasong isinampa laban kay Asinas sa Regional Trial Court Branch 27 sa Sta. 
Cruz, Laguna. 


Mariing kinundena ng Eduardo Dagli Command (EDC)-BHB Batangas 
at National Democratic Front of the Philippines-ST ang iligal na pagdakip 
kay Asinas. Dagdag na kaso ito ng rehimen sa paglabag sa karapatang 
tao sa panahon ng krisis sa pampublikong kalusugan dulot ng Covid-19. 
Pinabulaanan din ng EDC ang palabas ng AFP-PNP na isang aktibong opisyal 
sa paniktik si Asinas. 


Ayon sa EDC, matagal nang pinag-iinitan ng militar si Asinas dahil sa 
kanyang pagtutol sa pagpapalit-gamit ng lupang tubuhan sa Barangay 
Bundukan tungong malakihang produksyon ng bioethanol ng kumpanyang 
Bukid Verde. Katuwang ng Bukid Verde ang AFP-PNP sa pananakot sa mga 
magsasakang tutol sa proyekto. 


13 KALATAS 


kultura sa 


BALITA 


Paglabag sa karapatang tao, talamak sa TK sa panahon ng lockdown 


AO saring insidente ng paglabag sa karapatang tao ang naitala sa Timog Katagalugan mula nang ipatupad 
sa buong Luzon ang militaristang lockdown na pinabango sa katawagang enhanced community quarantine 
ng rehimeng US-Duterte. Kabilang rito ang walang puknat na FMO-RCSPO ng AFP-PNP sa anim na probinsya 
sa rehiyong TK: Rizal, Laguna, Quezon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, at Palawan. 


Naganap ito sa gitna ng patuloy 
na pagtaas ng bilang ng kaso ng 
COVID-19 sa buong bansa at sa TK. 
Sa tala ng Department of Health 
noong Abril 26, mayroon ng 1076 
kaso ng impeksyon ng COVID-19, 69 
na namatay at 104 na gumaling sa 
CALABARZON at MIMAROPA. 


Ilang kaso ng iligal na pang- 
aaresto ang naitala sa Rizal kung 
saan may pinakamaraming kaso ng 
355 impeksyon at 25 namatay sa 
buong TK. Kabilang sa mga ito ang 
insidente ng panghuhuli sa mag- 
asawang bibili lamang ng lugaw para 
sa kanilang anak at sa dalawang 
lalaking nagkukwentuhan sa labas 
ng kanilang bahay na parehong 
naganap sa Antipolo. 


Hindi. naman makatao ang 
paggamit ng kulungang pang-aso 
para sa ilang lumalabag sa curfew sa 
Barangay Gatid, Sta. Cruz. 


Pangita. ang brutalidad ng 
mga pulis at sundalo sa dalawang 
insidente. ng pambubugbog at 
panghaharas sa Quezon. Isa rito ang 
insidente ng panunutok ng baril at 
iligal na paghahalughog sa gamit 
ng isang tricycle driver sa bayan ng 
Macalelon. Ayon sa ulat, tumigil 
sa pagmamaneho ng tricycle ang 
biktima para umihi nang lapitan 
siya ng apat na lalaking nakasunod 
sa kanya sa motor. Kinuha ang 
kanyang cellphone, tinutukan siya 
ng baril at hinalughog ang laman ng 
kanyang bag. Tinakot siya ng apat 
na pinaghihinalaang mga ahente ng 
militar at pinaaamin na tagasuporta 
ng BHB. 


Sa hiwalay namang insidente sa 
Tayabas, Quezon, binugbog ng isang 
pulis ang isang lalaking nakasagutan 
nito. Sinita umano ng pulis ang 
biktima na lumabas lamang para 
bumili ng ulam. May sakit na epilepsy 
ang biktima na bumula ang bibig 
at nahimatay pa dahil sa dinanas 


14 KALATAS 


na pambubugbog. Inaresto rin at 
kinulong ng pulis ang nanay, tatay, 
at tiyuhin ng biktima na sinampahan 
ng kaso dahil sa pagsagot nito sa 
hepe. 


Libu-libong residente naman ang 
sapilitang napalayas nang sunugin 
ang pamayanan ng 500 bahay na 
nakatirik sa target na pagtayuan 
ng proyektong river easement ng 
lokal na pamahalaan ng siyudad 
ng Bacoor, Cavite noong Marso 23. 


a 


BILANG NG MGA KASO NG 


Bukod sa pagkawasak ng tirahan 
at kabuhayan, nangamba rin ang 
mga residente na mahawahan ng 


COVID-19 sa kanilang lilipatang 
evacuation center. 

Pinuntahan naman ng mga 
pulis ang  kampuhan ng mga 
nagpoprotestang Bs manininda sa 


pyer ng Sta. Clara, Batangas noong 
Marso. Nakipagnegosasyon ang mga 
manininda at nagsabing susunod sa 
tuntunin ng pag-iwas sa COVID-19 


1 


COVID-19 SA TIMOG Nica cad 


Datos mula 53 hitpu doh. gor phricovidibtracuer 
ikardb MD ALA, pini 


ABRIL 2020 


Balikan ang gintong kasaysayan ng rebolusyon sa Timog 
Katagalugan sa mga pahina ng Dagitab 2018 


a temang “Ang Dakilang Pamana ng mga Tagumpay ng TOWN 
Rebolusyonaryong Pakikibaka sa Timog Katagalugan ft 
binuo ang isyu ng Dagitab 2018 sa okasyon ng pagdiriwang 
ng ika-50 taong anibersaryo ng Partido Komunista ng 
Pilipinas. Laman nito ang mga tinipong akda, likhang- .. 
sining at mga obrang bumabaybay sa ginintuang ... 
rebolusyonaryong kasaysayan ng Partido sa TK. 


Binigyang-buhay ng 5 Dagitab 
2018 ang alaala ng mga martir at 
bayani bilang pangunahing mga 
tauhan sa makulay na kwento 
ng pagpupundar, pagpapalakas, 
mga pansamantalang kabiguan at 
pagkakamali hanggang sa muling 
pagbawi at papapalakas. Itinanghal 
sa mga kwento ng rebolusyon ang 
dakilang papel ng mamamayan ng 
Timog Katagalugan na naghatid 
ng di-napapatid na suporta at 
pagyakap sa demokratikong 
rebolusyong Bs bayan. Dahil sa 
kanilang B8Bkatatagan, Bs puspusang 
paglaban at determinasyong 
ipagtagumpay ang digmang bayan, 
patuloy na nag-alab ang apoy ng 
pakikibaka sa rehiyon sa kabila ng 
nagpapatuloy na atake ng kaaway. 


"Mahigpit 
nating hawakan 
ang mga turo at 
iniwang alaala ng 
ating mga dakilang 
martir at bayani 
na sinalamin ng 
kanilang walang 
kamatayang kontribusyon sa 
pagsusulong ng rebolusyonaryong 
sining at kultura at sa demokratikong 
rebolusyong bayan sa kabuuan," 
paunang salita ni Patnubay de 
Guia, tagapagsalita ng NDFP-ST. 


Samantala, nagpasalamat ang 
patnugutan ng Dagitab sa lahat ng 
nagsumite ng mga kontribusyon 
upang makumpleto ang edisyong ito 
at muling nanawagan para sa 


Paglabag sa karapatang tao...mula sa pahina 14 


kaya nagawa nilang makapanatili sa 
kabila ng paninindak ng pulis. 


Umani naman ng batikos si 
Puerto Princesa City Mayor Bayron 
dahil sa anti-mahirap niyang sagot sa 
isang pulong kaugnay ng mabagal na 
pag-aabot ng tulong ng pamahalaan 
para sa mga apektado sa lockdown. 
Ani Bayron, dapat na lamang ibenta 
ng mga mangingisda ang kanilang 
bangka at "wag umasa sa gubyerno. 
Pinuna rin ng mamamayan ang 
magaspang at bastos na pananalita 
ng mga sundalo't pulis sa mga 
checkpoint sa isla ng Palawan. 


Mga paglabag sa karapatan kasabay 
ng FMO-RCSPO 


Tuluy-tuloy ang panghahalihaw 
ng AFP-PNP sa mga liblib na lugar 
sa kanayunan kung saan naitala 
ang maraming kaso ng paglabag sa 
karapatang tao. 


ABRIL 2020 


Tampok na insidente 58 ang 
pagmamalupit ng mga elemento ng 
203rd Brigade at PNP sa mga lalabag 
sa patakaran ng lockdown sa isla ng 
Mindoro. Sa bayan ng Mansalay, 
Oriental Mindoro pinahihiga sa 
kabaong ang sinumang mahuhuling 
hindi sumusunod sa curfew at 
pagbabawal sa pagbibiyahe. Iniulat 
din ang pangongotong ng mga pulis 
sa mga magsasakang magbibiyahe 
ng kanilang produktong bukid sa 
bawat dadaanang checkpoint. 


Wala ring tigil ang kampanyang 
pagpapasuko.” 5na ikinubli sa 
pamimigay ng mga relief goods sa 
Oriental Mindoro. Pinupwersa ng 
mga sundalo ang mga magsasaka't 
katutubo na pumunta sa kampo 
upang makuha ang kakarampot 
na bigas at pagkain kasabay ng 
interogasyon at pamimilit na sumuko 
bilang tagasuporta ng BHB. 


N ) N 

pagsusumite 
ng kanilang mga obra, likhang-sining 
at akda para sa edisyon ng 
Dagitab2019 na may temang 
'Pakamahalin ang Bagong Hukbong 
Bayan!' bilang pagdiriwang sa ika-50 


taong anibersaryo ng Bagong 
Hukbong Bayan. Hiling ng 
patnugutan na ipadala ang mga 
likhang-sining na ito sa 


pinakamalapit na himpilan ng BHB 
at sangay ng Partido sa inyong lugar. 


Sa Barangay San Jose, Montalban, 
Rizal, may kaso ng paninindak nang 
ipatawag ng mga ahente ng militar sa 
barangay hall ang mga lider ng isang 
ligal na organisasyong masa rito. 
Maghapong hindi makontak ng mga 
kamag-anak ang mga ipinatawag na 
lider na dinetine sa loob ng isang 
magdamag para umano'y mag- 
repack ng mga ipamimigay na relief 
goods. 


Samantala, ginamit ng 1st IB at 
PNP sa probinsya ng Quezon ang 
pagpapatupad ng lockdown para 
iligal na arestuhin ang 10 lalaki sa 
Barangay” 7 8 Guisguis-San Roque, 
Sariaya noong Abril 11. Ang mga 
biktima, na dati nang nabiktima ng 
red-tagging ng 1st IB sa baryo, ay 
hindi ipinakita sa kanilang mga 
magulang at hindi pinakain habang 
nakadetine. 


15 KALATAS 


KULTURA 


Manggagawang medikal, 
Hukbo ng mamamayan 


ni Ka Luisa, 


Kaming mga manggagawang medikal 
di lang syringe o scalpel 

ang hawak sa tuwina 

na instrumentong gamit 

sa pagpapahaba ng buhay 

dahil sa kaliwang bahagi ng kamay 
ay ang baril na sandata 

na pupuksa sa kaaway 


Di lang din namin pinapakinggan 
ang tibok ng puso 

at hirap ng paghinga nila 

kundi amin rin inaalam 

ang mga dahilan 

nang pagkalagot 

ng pagtibok at paghinga 

ng aping sambayanan 


Di lang dih kami 
nagtutukoy ng sakit 

sa masa na aming naaabot 
sapagkat aming pinapabatid 
ang dahilan ng mga ito 

na sa kanila'ay paulit-ulit 
na pumipinsala 


Di lang gamot 

ang sa kanila ay inaabot 
Kundi ang tunay na sagot 
upang mawakasan 

ang talagang sakit 

na nagpapahirap sa masa 


Aming nilalantad 

na hindi lang mikrobyo 

ang sa kanila ay pumipinsala 

at parasito na.kKumukuha ng sustansya, 
nagpapahina at,sumisira ng organo 
kundi ang Imperyalismo, Pyudalismo-at 
Burukrata-Kapitalismo 

ang parasito na humuhuthot 

ng labis na tubo 

mula sa murang lakas-paggawa 

ng mga magsasaka at manggagawa 


16 KALATAS 


Kaya di lang kami 

manggagawang medikal, 

kami rin ay propagandista 

at mandirigma 

na hindi lang sa sakit pumoprotekta 
kundi nagtatanggol sa masa 

mula sa mga mapagsamantala 


Medlik sa giina ng Covid-19 
mi Ka Taal 


Ako'y isang medik, 
medik ng aking bayan. 
Inaaral lahat ng sakit na nararamdaman 


ng masang hirap lutasin ang kanilang 
karamdaman 


Tpapaunawa ang tungkol sa kalinisan 

Sa masang kulang ang kaalaman 

Sa kung paano mapanatili ang kaligtasan 
laban sa Covid-19 na pumapaslang 


Masa'y nagtataka na sila'y natututo 

sa mga lunas na turo ng mediking bayan 
Kaya't ang masa'y natutong maglinis 
Sila'y nakakaiwas sa. Covid-19. 


Kaya't halina, masa't medik ng-bayan 
ating pagtulungan 
Paggawa ng palikuran, CR-atf basurahan 


Para sa tama't wastong pangangalaga ng 
ating kalusugan 


atf paglilinis ng ating mga kapaligiran 
Upang lahat ng sakit ay tuluy-tuloy: na 
maiwasan. 


ABRIL 2020 


